MYFYRDOD 


MEVN 

M YN WENT, 

Ar fesur a elwir DiniweidrwyM. 


Can J. Parry Llanelian, 



W ELE fynwent, olaf annedd, 

Gwely Ilygredd, gwaela’ llûn ; 
Lle mae’o diwedd ddynol fawredd, 
Bawb yn waredd bob yr un. 

Diwedd cysur holl waith natur ; 
Diwedd llafur, dyddiau llid ; 

Diwedd caru, rhagofaîu; 

A cheisiô baeddu yn achos byd; 
Diwŵd.crbesau a blinderau 
I galonau euog lun ; 

Diwedd einioes pob diddanwch, 
Diweddlegwch bywyd dyn. 

2 Diwedd qwyno ac ymofidio; 
Diwedd wylo a dyoddef yw ; 

Diwedd iechyd, diwedd clefyd, 
Diwedd bywyd pob dyn byw ; 
Diwedd ’mryson rhwng marwolion, 

A fu’n elynion caethion cy’d ; 

Diwedd ffalsder, twyll, g'orthrymder, 
Enw, a balchder yn y byíT; 

Diwedd urddas pob perthynas, 

A chymdeithas addas wedd : 

Diwedd cariad, heb arferiad, 

Daera bwriad, ydyw’r bedd. 

3 Pawb sy’n teithio heb orphwyso, 
Gan gyfeirio o hono ei hun, 

Nes cyfarfod ar ryw ddiwrnod, 

Yn y beddrod hwn bob un. 


Diwedíl llwybrau cenìiedlaetliau 
O bob rhyw barthau ydyw’r bedd : 

Lle mae trigfanau ein holl dadau 
Yr awn ninau yr un wedd. 

Ac er bod croesion ymddadleuon, 

Ac amryw ffyrdd gan ddynìon ffôl, 
pawb a gytuna a’r llwybr yma * 

I ben yr yrfa heb un ar ol. 

4 Er i filoedd yn mhob oesoedd, 

Uno a’u lleoedd yn y llawr ; 

1 wneud yn rhyddion feddau ddigon, 
Darfu o feirwon dyrfa fawr, 

Lîe i’r nesaf yw’r saín sy yma 
Gan y dyrfa ag un dôn : 

Ond ni cheirclywed am eu tynged, 

Er ei sicred, air o sôn. 

Nid oes wahaniaeth yn raarwolaeth 
Nac iawn wybodaeth gan y byd; 

Y farn bydd tyng'ed pawb i’w gweled 
Yn agored yno i gyd ! 

5 Y cedyrn filwyr, y goresgynwyr, 

A’r Ymerawdwyr mwya’ erioed, 

Fu’n gwisgo ílysau ac aur goronau, 

O amry w raddau, yma a roed, 

Os buont fawrion, uwchîaw dynion, 

Yn byw mor feiîchion; ple mae’r fael 
O’r bri a gawsant hyd oni ddaethant 
O’u teg ogoniant, i’r tŷ gwael ? 

’Nawr p’Ie maer achau, ucheì raddau, 
P’le mae eu titlau a’u henwau hwy? 

P’Ie mae’r anrhydedd ? ond cwbî wagedd 
Nodi eu mawreddnid yw mwy! 

6 Dyma weryd miiwr dewrfryd 
A rodd ei fywyd ;—arw’ydd faith 
O’i galondid yn mhlaid rhyddid, 

Fel un diw’yd yn ei daith; 

Ca’dd goffadwriaeth o’i farw’'olaeth 
Ä’r hyn a wnaeth eu rhoi yn wych ; 



3 


Ond er addurno’r maen sydd arno, 

We!e’ drwyddo waela’ drych I 
Os bu’n hynod ei awdurdod 
Trwy iawn g-lod yn trin ei gledd ; 

Prin y ca’dd feddiant yn ei Iwyddiant, 
Na dim o’i fwyniant;—dyma ei fedd. 

7 Yn agos yma mae bedd Amelìa, 
Blodau’r dyrfa, hardda i’w hoes ; 

Benyw o ddygiad boneddigaidd, 
Llariaidd, ac addfwynaidd foes ; 

tJu rinweddol, garedigol, 

Lân odiaethol, enaid wých ; 

Deallus, enwog-, ei dull a’i synwyr 
l íìl o edrychwyr oedd fel drych : 

Aii i seren oleu, siriol, 

Neu wawr wybrenol f’ai gerbron ; 

Ond cyn cyrhaeddyd canol-ddydd by wyd 

Y darfu hyfryd yrfa hon, 

8 Wele’n frythion enwau’r meirwon, 
Fel rhyw arwyddion rhyfedd iawn, 
l’w darllen weithian, mawr a bychan, 
Pob gradd ac oedran yma gawn : 

O’r fath gymysgfa weliryma, 

Yn y dyrfa, hynod yw : 

Yr hên a’r ifanc yn yr afael, 

Yr isel gyda’r uchel ryw: 

Y penaethiaid gyda’u deiliaid 
Yn sâl weiniaid, isei wawr: 

Pawb, heb awydd, fel eu gilydd, 

Yn huno’n lionydd yn y llawr.— 

9 Yma y gorwedd rhyw anrhydedd ; 
Achau bonedd sydd uwch y bedd ; 

Fe all mai enwog, wýr ardderchog, 

Neu annrhugarog iawn eu gwedd. 

Os bu rhai’n crynu rhag eu gaîlu, 

A’u hanrhydeddu megis Duw ; 

Ond, O, raor wagedd nerth a mawredd, 
Ac yn y diẅedd waned yw ! 





4 


Mae eu haw’íîurdod wedi darfoiî, 

Daeth diwedd nôd i’w hamraod hwy: 

Beth bynag oeddynt, yn awr nid ydynt, 

Ac ni ofnir mo honynt rawy.— 

10 Ddoe ’roedd gweision, ddewraidd gysur, 
I’w gwilio’n brysur, eglur yw ;— 

Heddyw’n llyniach a thylotach;— 

Heb gyfeillach neb yn fyw : 

Doe yn foethus, nid yn fethiant, 

Yn porthi eu chwant a’u trachwant rhydd, 
Hedyw îs daear, hawdd ystyried, 

Yn fwyd y pryfed, ofid prudd : 

Doe rhoi sidan yn drwsiadus 

I’w gwisgo’n barchus, ddawnus ddoeth, 

Heddyw eu teiau ydyw’r beddau, 

Heb un edau,—bawb yn noeth. 

11 Ddoe’n barablus, anrhydeddus, 

O, mor bwyllus, a mawr barch !— 

Heddyw’n tewi, trwm yvv sylwi, 

Wedi oeri yu yr arch ; 

Ddoe’n ddiddanus wŷr llwyddiannus, 

A feddai'n barchus foddion byd;— 

Heddyw heb geisio na dymuno 
Dim o hono, ond ei hyd ; 

Ddoe’n fuddugol; heddyw’n farwol: 

Ddoe yn nerthol; heddyw’n wan : 

Ddoe a’u gallu’n ymddyrcbafu ; 

Heddyw’n llechu yn mhridd y llan. 

12 Yma, etto, mae’n gorphwyso 
Un i’w gofio’n enwog wych, 

Gwr oedranus, nerthol, grymus, 

O, mor druenus ydy w’r drych ! 

Ac os ei lendid a’i gadernid 

A Iwyr folid ; wele’r fan î 
Nid oes sirioldeb yn ei wyneb, 

Na chwaith wroldeb yn ei ran : 

Os clod eniilodd ffordd y cerddodd, 

I lawr fe wyrodd ar ei ol: 


à 


5 


Os doelli a cbywir, prin y sonir ; 

Fe’n awr ni pherchir fwy na’r ífol. 

13 Yn awr y cofiais am un a hoíTais ; 

Ef nis gwelais fynwes gu, 

Ar foreddydd yn rhodio’r maesydd, 

A’i ofal beunydd, fel y bu. 

Pa beth a’i daliai? Pa’m yr arhosai: 

Neu y llwyr oedai’n y lie’r aeth ? 

Nid oedd o’i allu, neb yn gofalu, 

Mwy ara ei deulu :—yma daetb. 

Ai marw ydwytl O, raor wywedig 
A darfodedig fu d’yrfa di ! 

’Rwyf finau’n canfod fod fel yn barod 
Yma feddrod i myfi.— 

14 Gan i mi ddechreu darllain enwau, 

A llylh’renau wrth eu rhi’, 

Sydd oll yn traethu am farw a chladdo, 
Gwir i’w gredu, garw gri: 

Pwy mor gynar yn y ddaear, 

Er mawr alar, yraa a roed ? 

Bachgen glandeg sy dan y garreg, 

Dyna’i adeg, deunaw oed. 

A ydyw’n dawel wedi dianc 
Wr mor ifanc ? ammeu ’rwy'. 

Ond dyma’i henw’n dweud yn groyw : 

Ni ddaw o blith y meirw mwy. 

15 Gellir tybio ei fod yn addo, 

Rhodio, a llwyddo ar hyd y llawr; 

Gwel’d ar ei gyfer wlad o bleser 
Yn ei gwychder, enwog wawr : 

Wrth weld mor fwynion i’w ddych’mygion, 
Bob cysuron loy wlon luii, 

Addo i’w galon ddiogelwch, 

A phob rbyw heddwch iddo’i hun. 

Ond cyn i’r blodau ddwyn y ífrwythau, 
Annelodd angau anwylaf ddyn ; 

A chyn meddiannu’r hyn oedd i’w garu 
Daeth yma i lygru’n wael ei lun. 



6 


16 Ai dyma gyflwr y gorthrymwr, 

Ac erlidiwr gwýr ei wlad ? 

Ai yn y llwch hwn y llechodd, 

Er a estynodd ar ei ’stâd ? 

Hwn adyrchafwyd ac a ofnwyd:— 

Ai hyn a roddwyd yn ei ran, 

Ar oí iddo ymlafurio, 

I fltno a thramgwyddo’r gwan ? 

Ac os gormesu, a gorthrymu, 

Yn ddifraw'ychu, oedd yn ei fryd ; 

Fe ddaeth atalfa ar ei yrfa, 

A’i enw a bydra yn y byd. 

17 Yma claddwyd gŵr a garwyd ; 

Hwn a barclniyd yn y byd : 

Ac am ei ddoniau, a’i rinweddau, 

Ei goffhau a gaiff o hyd : 

Ej onestrwydd, a’i ddiniweiclrwydd, 

A’i addasrwydd yn ei ddydd, 

Ei dosturi, a’i haelioni, 

Feì yn siampl ini sydd : 

Hwn fu’n gofalu i gyfranu, 

Ac yn achlesu gwan a chìa’, 

A ga’dd anrhydedd gweÜ na rnawredd, 
Yn y diwedd,—enw da.-— 

18 Os wyf yn dirnad iawn cidëongliad, 
Neu wir goffhad yr argrâfí’ hon, 

Mae’n arwyddo damwain eto, 

A gair i friwo’rgywir frou, 

Arn un roes siaraplau o’i ddyoddefiadau 
O fil o rw'ystrau fel yr aeth ; 

Ac ar fôr tawel, fel yn ddiogel, 

A’i swyddau’n uchel, sudclo wnaeth, 

Os oedd ei Iygad ar ddyrcbafiad, 

A dyfal fwriad fel i fyw ; 

Ond, O, ’rfatb somiant i’w ddyranniant 
Yn more'i ìwyddidnt marwol yw, 

19 Pa betlì a dybiaf,—mi asylwaf, 

Ai otìis clywaf â sain clych, 



Lais yn datgan rhybudd weitliian 
O ddirgel fan i’r gwan a’r gwych ? 

“ O na fai dynion yn wir .ddoethion î 
O’u llwybrau trawsion, O, nas tro’nt 
I ystyr sylwedd y gwirionedd 
Am eu diwedd !—yma y do’nt.” 

O, clywn yr addysg lawn a roddir, 

Fe a’n dysgir yn ofn Duw ; 

Ac annogaethau at rinweddau 
A roi’r o’r beddau i’r rhai byw.— 

20 üst! beth yw’r gweiddi o ddwys dosturi 
A chyhoeddi och o hyd ? 

Y fath annghydfod, trueni athrallod 
A barodd peehod yn y byd; 

Dwyti marwolaeth fel trefdadaeth 
1 ddynoliaeth oedd yn iach ; 

Dwyn clefydau, a chystuddiau 
Yn fôr o boenau ar fawr a bach. 

Pob rhyfeloedd, a therfysgoedd, 

Yn eu heithafoedd a wnaeth ef ; 

Difrodi miloedd o deyrnasoedd, 

A dinasoedd dan y nef.— 

21 Os ca’dd marwolaeth trwy fradwriaeth 
l’w allu helaeth oll o hyd 

Hir deyrnasu ar druenision, 

A’u dwyn yn gaethion dano i gyd ; 

Ond, wele un â duwiol anian î 
Er marw ei hunan, fei mawrhaed, 

1 Iwyr orchfygu angau a’i allu, 

A’i dynu i drengu dan ei draed. 

Caitf pawb sydd ynddo yn melus huno 
En harddel ganddo’n eiddo’r nef; 

A chodi o’r gweryd i ddidranc fywyd 
Eto i wynfyd ato Ef. 

22 Mi edrycha’ pwy sydd yma 
Yn y gìaddfa gwaela’i gwedd. 

Plentyn bychan, deufìs oedran :— 

Daeth hwn yn fuan iawn i’w fedd ; 


8 


Cyn profi o chwerwedd, na tneìyswedd 

Y byd, a’i ffals orwagedd ffol, 

Ei law, fel arwydd o’i atgasrwydd 
Ato,’o ebrwydd tynai’n ol : 

A chyn anturio ei lestr iddo, 

Na tnordwyo dros un dòn, 

F’aeth yn ddiangol i’r porthladd nefol 
O sŵn y ddaear hudol hon. 

23 .Ql^waf alar heb ei gymmar, 

Neu waedd dreiddgar oddi draw, 

Gan deulu cyfan, mawr a bychan, 
Noethion, egwan, wyth neu naw ; 

Trom ochenaid plant yraddifaid, 

A’u clwyf o’u henaid, clywaf hwy, 

Ac er mor anodd, fel yn cyd adrodd : 

“ O’n tad a’n maethodd nid yw rawy I 
Yn iacli gysuron, na chyfeillion ; 

Yn wael a noethion wele ni, 

A didderbyniad !” na mae Duw’r cariad 
Yn Dad a cheidwad eto i chwi!— 

24 Yn awr mi wela fod rhai yma 
Ddiwedda’u gyrfa’n ddeuddeg oed : 

Plant oedd hyfrydwch rhieni a’u tegwch, 
O’u blaen yn dristwch blin a droed ; 

Er addo’n bwyllus, a chysurus 

Y byddant happus yoddynt hwy: 

Ond angau a’u siomodd, ac a’u dygodd, 
Ac ni ail amododd mwy. 

O, raor weigion yw dych’mygion, 

Ac aracanion dyfnion dyn ! 

Holl flodau llwyddiant a ddiflanant, 

A disioraiant nid oes un.— 

25 Diau’n gorwedd o dan y garreg 
Hon raae geneth w'iwdeg weŴ, 

Fu’n dilyn arfer ÿ byd, a’i wychder. 

Ond p le mae'i balcher hi'n y bedd ? 

P’Ie mae’r gruddiau glân eu moddau, 
Oedd megis delwau yngolwg dyn ! 



9 


Trwm fod ei thegwch a’i phrydferthwch 
Yn troi yn llwch truana Ilun. 

Os amryw ddenodd a’i hymadrodd, 

Ei geiriau a’u siomodd garw swydd ; 

Er maint a’i hoffodd, un ni Iwydddodd; 

Hi a ymguddiodd yma o’i gŵydd. 

26 Wele yma fam anwylaf, 

O ddawn addfwynaf oedd yn fyw: 

Ei phlant bychain sy’n wylofain ;— 

Eu mynych lefain mwy ni chlyw, 

Er aml ddyfod at ci beddrod 
Mewn hoff ammod ; ond mae’n ffol 
Iddynt ddisgwyl wedi eu harwyl, 

Y fath un anwyl fyth yn ol. 

Ewch, ystyriwch, (pa’m yr wylwch ?} 

Mai buan y dychwelwch chwi, 

I’r distawfedd, i gyd orwedd, 

Eto Ew hannedd, ati hi, 

26 P’run wyf ai tybied, ynte clywed 
(O, mor galed !) a mawr gŵyn 

Un yn d’wedyd : “ O, nid ydjw 
I’w sylwi'n fyw Cieelia fwyn ! 

A’i yna y gorwedd un a gerais, 

Neu a hoffais i o hyd ? 

Ai hyn fu diwedd ei hanrhydedd,—■ 

Eu dwyn i’w bedd flodeuyn byd ?” 

Dos wyiofus ddyn, hiraethus, 

A galarus yn ei glwy’: 

Hon a’th garodd a’th Iwyr anghofiodd : 

Gwel y modd ;—nag wyla mwy.— 

27 Trwra yw sylwiad o’r fath amgylchiad, 
Ac ymddattodiad cariad cu : 

Trymach eto dyfal gofio, 

A myfyrio am a fu. 

Megis eysgod wedi darfod, 

I beri syndod, heb wir sail, 

Yw’r byd, pan gollir cyfaill cywir : 

Yn hwn ni welir un o’i ail. 



10 


Ond O, am gyfaill uwchlaw ereill, 

Pan gollo y Ilaill y g'allu o’u Ilaw ! 

Y CyfaiII gorau yn mhob cystuddiau ; 

Hwu trwy angau’u ddiau a ddaw'. 

28 Dyna garreg ;— o dani y gorwedd 
Ddyn y llynedd oedd yn llon. 

Yr wyf yn cofio un yn cwyno 
Wrth fynych deithio heibio i hon ; 

Yn iach im’ weithian ddim ond cwynfan, 
Un man diddan mwy nid oes : 

Fy holl hyfrydwch a’m dedwyddwch 
Yn ddu dristwch heddyw a droes. 

Y llysiau’n gynar ddo’nt o’r ddaear 
Yn bur bawddgar eb yr hi; 

Ond nid yw mhriod byth i ddyfod 
Eto o’i feddrod ataf fi.” 

“ 29 A’i byth a dd’wedais ? mi gamsyniais, 
Ac a bwysais yn o bell;— 

Caf W’el’d fy ngharwr ar wedd ei Brynwr, 

A rhyw gyfiwr Ilawer gwell: 

Un angel hawddgar a’i geilw o’r ddaear, 

Ac ni bydd mud na byddar mw'y : 

Ni all Ileng oleu o angylion 
Gwedi yn hon ei gadw’n hwy. 

A phan y cyfyd ef o’r gweryd, 

Er mordrymllyd yma yw’rdrych, 

Caiíf wisgo purdeb anfarwoldeb 
1 drag’wyddoldeb agwedd wych.” 

30 Dacw y lleoedd y bu tyrfaoedd 
Yn wylo ar gyhoedd lawer gwaith, 

Wrth iddynt gyrchu rhy w un o’u teulu 
I dduoer letty’r ddaear laith : 

Rhai’n hiraethgar am frawd neu gymar. 

A chwerwaf alar, neu chwaer fwyn ; 

Neu rieni am blant yn gweiddi; 

Plant am rieni, o’u colli, a’u cwyn ; 

Ac amryw’n bruddion am gyfeillion ; 

(Tyst fu eu cwynion, tostaf cúr) 


11 


Er byny gorfod eu rhoi’n y beddrod, 

Ac er eu bod i’w caru’n bur.^— 

31 Pa faiüí sydd yma yn y gìaddfa, 

A fu i’w gyrfa’n fywiog iawn j 

Ac er hyny gair o’i hanes, 

Tra maen, a chofrestr mwy ni chawn ! 
Os pobl enwog, a galluog, 

A fu galonog efo’u gwlad ; 

Nid oes wybodaeth o’u gwroliaith, 

Na dim ystyriaeth :—dyma’u ’stad. 

Wel gorphwyswch mewn llonyddwch 
Yn nhawelwch llwch y llawr ; 

A boed agweddiad eich adgyfodiad 
A’i lewyrchiad fel y wawr. 

32 Ofer canu a dych’myg-u ; 

Y bedd yw’n gwely ; (byddwn galì,) 
Caethion, rhyddion, bychain, mawrion, 
A gwyr beilchion, garw bali, 

Pridd yw’n defoydd fel ein gilydd ; 

Y dewraf sydd i ni fydd ef fawr; 

I’r pridd dychwelwn, pryd na thybiwn ; 
A llwyr y llithrwn oll i’r liawr. 

Mae’n hamser eto heb gwbl dreulio : 

O gwyliwn yraorphwyso’n ífoi.* 

Os â fe ymaith, ni ddaw eilwaith, 

Beth anwylfaith, byth yn ol.— 

33 Dyma eto dyrfa’n dyfod ;— 

A mwy o syndod imi sydd ; 

Gan mor ddiddysgwyl weled arwyl 
ün oedd anwylyn ei ddydd. 

Wele’i deulu’n cyd ddynesu, 

Gan alaru ag unol lef, 

A chofio’n ddyfal mor ddianwadal 
Oedd ei dadol ofal ef. 

Weie’u dagrau megis ffrydiau 
Yn gwlychu eu hwynebau’n awr, 

Tra mae y marw yn trwm orwedd. 
l’w uno â liygredd yn y llawr.—- 



34 Cîywaf cUwerw waedd y weddw 
O, fe fu farw mhriod mwyn; 

A’i roi mewn daear, mawr yw ngalar; 
Ara fy nghymmar mae fy nghwyn, 
]Vlegis dyfnion ddwys archollion 
I fy nghalon y w fy nghur. 

Darfu ammod dyddiau mhriod, 

Rlwy na’n bod, oedd imi’u bur.” 

O, bydd gysurus, weddw alarus 
A diddanus yn dy Dduw .* 

Fe ŵyr dy gyllwr; mae dy Achubwr 
I tî’n farnwr eto’n fyw.— 

35 Daethum weithian, wedi’r cyfan, 
1 îe dyddan dan law Duw,— 

Do, i’r llanerch y darllenir, 

A rhybuddir y rhai byw 
1 ochelyd llwybrau ynfyd ; 

1 ’mroì’n ddiwyd am y rhan dda ; 

A thrwy amynedd hyd y diwedd, 

Am y rhinwedd a’u mawrhâ: 

Ac y bygythir y rhai anwir, 

Mai hwy a gospir am eu gwaitb, 

Ac y bydd y duwiol yn drag’wyddol 
Gadwedigol wedi ei daith. 


DIWDED. 


Argraffwyd gan M. Joneê, Caerfyrddh 







